IV. Winnipeg, Man. Nr. 7. 


Frumhlaup “Sameiningarinnar”. 


Oss heflr stórlega furðað á því, að enginn landi vor; hvorki hér 
vestra eða heiraa á íslandi, skuli hafa tekið til máls og andæft grein- 
inni um fjárstyrkinn til Þorst. Erlingssonar, í raaí-nömeri “Sam.” 
1896. Vér höfum verið að bíða og blða, því vér vildum ekki taka 
fram fyrir hendur þeirra, sem stóð það nær, en ekkert heflr séðst í 
þá átt. Oss furðar stórlega á því, að landar vorir heima skuli hafa 
látið það óátalið, að þeii' þegjandi skuli láta hirta sig eins og óvita 
börnf' Á ísland gamla nú að fara að stjórnast frá Winnipeg ? Flest- 
ir munu kveða nei við Því; en livað á maður að segja, þegar mað- 
ur í annari álfu tekur fulltrúa og löggjafa þjóðar. einnar og leggur 
þá eins á kné sér og hér er gjört. En þá málsatriðið ! Sam. hefir á 
móti því, að Þorsteini Erlingssyni séu veitt skáldalaun. Af hverju? 
Af því að hann sé ekki kristinn og kvæði hans ekki kristin!! Það 
er skrítið, ef að maðurinn getur ekki verið skáld, þó að hann sé 
ekki kristinn. Ekki var Hómer kristinn og var haiín og^ er talinn 
einn hinna mestu skálda; ekki var Hórats kristinn, ekki Óvid krist- 
inn; blendinn var Byron í trúnni og blendinn var Goethe. Blendinn 
er Björnstjerne, Kjelland og Ibsen og dregur enginn af þeim skálda- 
nafnið. En nú eru verðlaun veitt fyrir það, sem verðlaun á skilið. 
Það er ekkert bundið við það hvort maðurinn er kristinn eða ekki. 
Alþingi hefir einmitt aldrei ætlað að’fara út í þá sálma. Þingmenn 
veittu Þ. E. laun fyrir það, að hann er sk&ld, en fóru ekkert í það 
hvort hann orti lofgjörð Maríu mey eða Agli Skaliagrímssyni. Þeir 
heiðruðu listina og köstuðu kreddunum. Eða er ekki trúarfrelsi 



— 98 — 


komið á á íslandi ? Og hvernig átti þingið þá að sýna réttlæti, ef að 
það tók tillit til trúar eða vantrúar. Hefði Þingið tekið tillit til 
þess, að Þ. E. var blendinn í trúnni og fyrir það neitað honum um 
skáldalaunin, þá hefði það beinlínis sýnt honum ranglæti og þar 
sem “Sam.” ávítar þingmenn fyrir það, þá er hún að æsa menn upp 
til að freinja i - anglæti. Það er jesúitisk kenning, sem hún flytur, 
að þingmenn hefðu átt að neita Þ. E. um styrkinn af því að Ijóð 
hans spilla fyrir trúnni. Þetta er að vernda kyrkjuna, vernda sjálf- 
an sig með því að gera öðrum rangt. Og hyggjum vér að ritstj. 
“Sam.” hafl ekki athugað þetta, er hann skrifaði grein sina, því að 
hann er alt of réttsýnn maður til þess, að hafa og halda fram þess- 
um hugsunarhætti. 

En út yfir tekur þó, þegar ritstj. “Sam.” fer að taka ofan í við 
Jón Jónsson fulltrúa Eyfirðinga. Ilann hafði sagt í ræðu sinni um 
mál þetta á þingi, að listin væri eins rétthá og kirkjan, að listin væri 
eldri en kyrkjan. Þetta þolir ritstjóri “Sam.” ekki og segir, að þetta 
sé “vöflur og vífilengjur.” Svo fer hann að neita því að listin sé 
eldri en kyrkjan, og fer að reyna, að snúa sig út úr því með svo 
yandræðalegum útúrsnúningum að yfir tekur. 

En hvernig í ósköpunum getur ritstj. ‘ Sam.’' farið að segja, að 
kyrkjan sé jafngömul og iistin. Kemur honum virkilega til hugar 
að bera annað eins á borð fyrir menn, sem séð hafa og lesið sögu 
mannkynsins. Það má segja þetta og annað eins lútei’skum vesa- 
lingum, sem ekki þekkja meira til sögu, en nýborinn kálfur til 
stjörnufræði. Það má segja þetta mönnum, sem byrgja fyrir augu 
skynseminnar og vitsins og trúa sem heilögum sannindum hverri 
vitleysu sem presturinn segir. En að bjóða þetta fulltrúum gamla 
íslands á alþingi, að bjóða þetta öllum þorra íslendinga, það er held- 
ur frek inntaka og vér efumst um að mönnum verði gott af licnni. 

Þegar talað er hér um kyrkju, ætla ég að ganga út frá því, að 
átt sé við hina svo kölluðu kristnu kyrkju. En nú lærðu lúterskir 
menn það, að kyrkjan þessi hafi verið stofnsett í Jerúsalem fyrir 
rúmum 1860 árum (eftir dauða Krists). En var þá engin list til 
áður? Voru ekki skáldin Kómverja uppi áður? skáldin Grikkja? 
skáld hjá Gyðingum og yfir höfuð öilum þjóðum öðrum? Voru ekki 
listir hjá Egyftum? 

En nú vill hann krnnske fara lengra og talja Gyðinga til kristn- 
innar þó að það sé ekki rétt. En voru þá engar listir til fyrir daga 
Gyðinga? Þó að vér forum nú upp til forfeðranna, þeirra Abra- 
hams, ísaks og Jakobs, voru engar listir til fyrir daga þeirra bæði 
skáldskapur og aðrar listir? 



— 99 


En svo fer hann að reyna að snúa sig út úr þessu, eins og þegar 
Grímur Ægir var að reyna að snúa sig úr fangbrögðum Ilrólfs hins 
sterka. “Sé það á annað borð viðurkennt að guðlegur sannleikur 
sé — í ákveðnum trúaratriðum, er kyrkjan kennir, þá er sá sann- 
leikur eilífur og þess vegna að minnsta kosti eins gamall og íþrott- 
in”. En hér kemur ritstj. “Sam.” með það sem ekki er liægt að 
viðurkenna, þar sem komið er trúarbragða frelsi. I trúfrelsis landi 
getur löggjafarvald ekki fremur viðurkent sannleika einnar trúar 
en annarar. Þar á að gjöra öllum trúarflokkum jafnt undir höfði. 
Sannleikur einnar trúarinnar er einsgóður og gildur í augum lög- 
gjafarvaldsins og annarar. 

En svo er annað, hvaða. sannleikur er þetta sem ritstj. “Sam.” 
er að tala um að kyrkjan flytji og sé eilífur ? Sjáum nú: fyrir 
livítasunnuuaginn eftir dauða Krists var engin kristin kyrkja til, 
fvrir daga Abrabams getnm vér sagt, að enginn Gyðingur hafi ver- 
ið tii, (vér ætlum að kalla þá frændurna Gyðinga, þó að nafn það 
byrji eiginlega fyrst með Júda syni Jakobs). Hvaða sannleika er 
verið um að tala? Holdtekju Krists eða það, að guð varð maður? 
En sú hugmynd var til þúsund árum áður en Kristur dó, og er heið- 
in, hún var hér og hvar um Austurlönd. Eða var það friðþæging- 
in, að Kristur afplánaði syndir manna með blóði sínu? En sú hug- 
mynd er líka heiðin og er hin kristna kyrkja leifar af blótfórnum og 
mannblótum heiðingja. Þeim fannst að þeir endilega þyrftu að 
blóta guði; guð var svo grimmur og blóðþyrstur, að þeir gátu ekki 
blíðkað hann með neinu eins og mannablóði og fórnuðu þeir jafnvel 
börnum sínum þegar tnikið lá við. 

Eða er þessi sannleikur hugmyndin um þrenninguna ? Hún er 
ekki eldri en frá 325 eftir Krist í hæsta lagi, og var listin komin vel 
á veg þá. 

Eða er það hugmyndin um helvíti ? Hún vitum vér vel að er 
parsisk. Gyðingar lærðu fyrst hugmynd þá af heiðnum þjóðum við 
Efratsfljót, í herleiðingunni, frá 580—53G árum fyrir Ivrist. 

Eða er það hugmyndin um meydóm Maríu, er hún átti að vera 
jómfrú þótt hún væri búin barn að ala ? Sú kenning er ekki eldri 
en eitthvað frá 380 eftir Krist. 

Eða er það hugmyndin um syndafallið ? Sú hugmynd er þó 
sannarlega heiðin en ekki kristin. 

En þegar þessi eilífl. kristni sannleiki getur ekki verið neitt af 
þessu, þá vitum vér í sannleika ekki hvað það kann að geta verið. 

Þá segir ritstj, “Satn.” að það sé “þvættingur,” að íþróttin hafl 
fengið miklu víðtækari viðurkenning í heiminum heldur en kyrkj- 



100 — 


an. En þetta er svo hraparlegt missýni, að menn geta ekki nefnt 
þetta öðru nafni en ósannindi. 

Listm er meiri og minni hjá öilum þjóðum, hveiju nafni sem 
nefnast. hvort heldur þær eru kristnar eða heiðnar. En livað af 
þessum kristnu 1500 miljónum heimsins er nú kristinn ? Þær við- 
urkenna allar listina, því getur enginn lifandi maður neitað, þó að 
þær beri misjafnt skyn á hana. En viðurkenna þær nú aliar kristn- 
ina? Nei, langt frá ! Ekki helmingur þeirra, já lítið meira en l 
hluti þeirra að nafninu til, og af þessum l hlnta., sem í eru yfir 200 
trúflokkar, segir einn fiokkurinn öðrum, að hann fari í eilífan kvala- 
stað fyrir skoðanir sínar. Svona er nú innbyrðis viðurkenningin ! 
En hver maður getur nú verið svo rangsýnn að segja, að það sé 
“þvættingur” að íþróttin hafi fengið miklu víðtækari viðurkenning 
í heiminum, heldur en kyrkjan ? 

Svo segir ritstj. “Sam.’', að sönn íþrótt komi aldrei i bága við 
þann eilífa sanuleika, sem kyrkjan kennir eða heldur á lofti í trúar- 
játning sinni. Þetta er skrítið, því að hér í grein þessari er ritstj. 
einmitt að berjast á móti íþrótt fyrir það, að liún kemur í bága við 
kyrkjuna og kenning hennar. 

Þá kallar liann kvæði Þ. E. “ijót,” og á hann þar sérstaklega 
við kyæðin “Örlög guðanna” og “ Örbyrgð og auður.” En ekki 
færir hann ástæður syrir þvi, og liefði það þó verið viðkunnanlegra. 
Þykja honum þau ijót af því, að þau fletta upp blæjunni sem hylur 
beinagrind kyrkjunnar ? En Því fer nú betur, að fegurðartilflnn- 
ing manna er ekki svo sljófguð og spilt, að þeir kalli kvæði þessi 
ijót. Eg hygg að þeir verði miklu fleiri, sem telja þau listaverk. 
Eða hvað finnur hann ijótt í þeim, hvað vill hann hrekja í þeim ? 

En svo er klykt út með því, að greinarhöfundurinn fer að þvo 
liendur sínar sem Pílatus, og segist taka það fram, að hann “ unni 
Þorsteini Erlingssyni mjög vel fjárstyrks þess, er samþykt var á al- 
þyngi að honum skyldi veittur.” 

Hann er búinn að gera alt sitt til, að spilla fyrir því, að Þ. E. 
verði veittur þessi styrkur framvegis, hann er búinn að leggja þing- 
menn íslands á kné sér og hirta þá fyrir þann glæp, sem þeir hafl 
framið á móti kyrkjunni, og þó segist hann “unna” honum þess 
vel að fá styrkinn. Vér skiijum ekki þenna hugsanagang, og þeir 
munu fleiri vera, sem ekki skilja liann ; nema ef það á að vera ein- 
hvers konar handaþvottur, af því að maðurinn hafi fundið til þess, 
að hann í rauninni hefði aldrei átt að koma fram með þessa grein 
sína. 



— 101 — 


KALDEUMENN HINIR FORNU. 


Fraraliald 

Þjóðsagnir. 

Þetta framanskráða eru nú hin nafnfrægu Kaldeisku sögu- eða 
trúarljóð. Þegar menn fyrst rákust á þau, var sem allur hinn ment- 
aði heimur ætlaði uppvægur að verða. Menn höfðu áður fyrri ætlað 
að ritningin hefði inni að halda hinar elstu frásögur, en hér komu 
aðrar sögur svo miklu eldri eu biblían, sem hún er eldri en tíminn 
sem vér lifum á. Þarna sjlum vér sögurnar um syndaflóðið, um 
regnbogann, um syndafallið, um lífsins tré, og jafnvel um sköpun 
heimsins. Vér sjáum pá, að Gyðingar hafa ekki átt þær sögur sjálf- 
ir, heldur lánað þær hjá heiðnum þjóðum. Og þetta eru þó einmitt 
sögurnar, sem þessi liin helga bók kristinna manna cr bygð og 
grundvölluð á. 

En nú ætlum vór að snúa oss að syndaflóðssögunni, cða réttara 
Izdubar-sögunum, sem lesendur Dagsbrúnar hafa fengið ágrip af, og 
skýra þær betur. 

Það er þá fyrst, að fyrir oss verður spurningin, hvort Izdubar 
liafi maður verið, einhver kappi eða konungur, sem sögur hafi mynd- 
ast af, og einlægt hafi sögurnar orðið tröllslegri og stórkostlegri með 
hverri kynslóðinni sem leið. Til þess að komast að þeirri ályktun 
eru engar líkur. Sögurnav eru miklu eldri en svo. og þær hljóða 
um þann sem meiri er en nokkur kappi eða hálfguð. Þetta er alt 
saman sagan um göngu sólarinnar, ekki hina daglegu göngu henn- 
ar, heldur hinn árlega gang. Eftir sólstöður fer hún að rísa á lofti 
með vaxandi ljóma, einlægt meiri og meiri, einlægt rís hún Iiærra 
og hærra á lofti, alt frarn á mitt sumar, þegar hún er komin í Ijóns- 
merki. Svo smá lækkar hún á lofti, Ijómi hennar fer smá þverrandi, 
hún eins og bliknar og sýkist undir haustið. Loks liggur leið nenn- 
ar á vötnum dauðans, hún verður máttvana, geislar hennar kraft- 
litlir, eða eins og á Norðurlöndum sumstaðar, að hún hverfur og 
deyr og liggur í gröfinni um sólstöður á hausti, dagana þrjá sem 
Kristur steig niður í heimana neðri. En þar getur hún ekki verið, 
þessi guð, — því að fornmenn hugsuðu sér sólina sera guð, — þessi 
guð má ekki og getur ekki dáið. Hún rís því upp aftui með nýjum 
Ijóma og vekur með sér til lífs aftur alla náttúruna, sem legið heflr 
í dauða eða í dvala um vetrartímann. 

Vér skulum nú athuga þetta betur. Töflurnar sem söguljóð 
þessi hin Kaldeisku eru á rituð, eru tólf. Sólin á göngu sinni um 
jiiminhvolfið gengur í gegnum tólf merki, hinn svokallaða dýra- 



hring. Hefir mátt sjá nöfn þeirra á öllum almanökum ogeru þau þessi 
á latínu: aries, taurus, gemini, eaneer, leo, yirgo,libraque, arcitenens, 
scorpio, caper, amphora, pisces. Vér setjum hér latnesku nöfnin af 
því, að þau geta menn séð á hverju ensku almanaki. En íslenzku 
nöfnin eru þessi: hrútur, naut, tvíburar, krabbi, ijón, meyja, vog, 
sporðdreki, bogmaður, hafur, vatnsberi og fiskar. Ganga sólar um 
hvort þessara merkja táknar einn mánuð ársins, mánuðirnir eru tólf 
eins og merkin eru. 

Og nú skulum vér bera þetta saman við Izdubar-töflurnar. 
Því er ver og miður að hina fyrstu töflu vantar enn, svo að vér get- 
um ekki séð hvort frásagan á henni hafi átt að hljóða upp á hrúts- 
merki. En næsti mánuður var hjá Kaldeum kallaður mánuður hins 
vinveitta nauts, og svarar það til þess í sögunni, er Izdubar sendir 
eftir Eabani, er vai' hálfur naut en hálfur maðui'. Þá er hinn þriðji 
mánuður ársins, er sólin gengur í gegn um tvíburamerki. Nefndu 
Kaldear mánuð þann “tvíburana.” Þar á það við í Izdubai sögun- 
Um. er sagt er frá fóstbræðralagi þeirra Itappanna Izdubars og Ea- 
bani, Hin fjórða taflan er svo gölluð og svo mikið vantar í hana, 
að ekki er gott að gcra neitt greinilegt úr því; en óefað hefir hún 
átr að liljóða upp á göngu sólar í gegnum krabbatnerkið. Þá er 
liinn fimti mánuður. I sögunni er sigur þeirra fóstbræði'anna yfir 
harðstjóranum Khumbaba einkendur með mvndinni, er sýnir sigur- 
inn yttr ljóninu og nautinu, og ei þó oftar á myndunum að eíns sýnd 
mynd af því, er Izdubar sigrar Ijónið. Er hann látinn halda á því 
undir hendi sinni. Þá gengur sól í gegnum Ijónsmerki. Ivölluðu 
Kaldear mánuð þann “eldmánuð,” og átti það að tákna hinn heit- 
asta tíma ársins (Júlí og Agúst), en ár þeirra byrjaði í miðjum Marz- 
mánuði. Þess ber og að gæta, að í skáldskap austurlanda-þjóða á 
mynd Ijónsins að tákna hitann og eldinn. Máske dregið af því, að 
Ijón höfðust mjög við á brennandi sandauðnum. Þá kemur mánuð- 
ur sá, er sól gengur í gegnum meyjarmerki, er Kaldear kölluðu 
“mánuð boðskapar gyðjunnar Ishtar, og merki það, er tákna skyldi 
mánuð þenna, er meyja með boga í hendi (íshtar með boga guðsins 
Anu). Keinur það sanian við meyjarmerkið á dýrahringnum. Þar 
á það við í sögunum, er gyðjan Ishtar sendir til Izdubar og býður 
sig honum fyrir konu. Þá kemur mánuður sá, er Kaldeumenn ein- 
kendu með merkinu : sporðdreki, og á það þar við í sögunni, er Iz- 
dubar hittir verði sólarinuar, hálfa menn en hálfa sporðdreka. 
Finnur hann þá er hann leggur upp að leita liinna dánu frænda 
sinna. Ilinn níunda mánuð kölluðu Kaldear “hinn skýjafulla,” og 
á það vel við helming Nóvember og Desember mánaða. Á það við 



— 103 — 


hann í sögunni, er Izdubar leggur út á vötn dauðans. Hinn tíunda 
mánuð kölluðu þeir “mánuðinn er sólin gengur í hellir sinn,” erþað 
Desember og Janúar, helmingur af hvorum. Þá er sói lægst á lofti; 
þá eru vetrarsólstöður og stystur dagur. Á hinni tíundu töflu er 
sagt frá því. er Izdubar loks nær takmarki sínu, kemst alla leið á 
land hinna dánu. Þar er sólin horfin og þangað hafði hinn frægi 
forfaðir hans verið fluttur af guðunum. Þá kemur hinn 11. mánuð- 
ur og var hann einkendur með vatnsberamerki. Kölluðu Kaldear 
hann “mánuð hins eyðileggjandi regns.” Féll mánuður sá á Janú- 
ar hálfan og Febrúar hálfan. En á þeim tíma voru sífeldar í ign- 
ingar í Euphratsdalnum eður landi Kaldeumanna. Á hinum tólfta 
mánuði fylgja fiskar guðsins Ea sólunni og er það merlci mánaðar- 
ins, fiskmerki. Er það hinn seinasti mánuður hinnar vondu tíðar. 
Þá heldur Izdubar heim aftur og lýkur ferð sinni, eins og sólin göngu 
sinni. Kemur hann heill heilsu aftur heiín í ríki sitt og ris upp í 
nýjum mætti, enda er nú sólin farin að rísa aftur úr vetrardvalan- 
um, hún er farin að hressast eins cg Izdubar. 

Er þá gjörð grein fyrir öllum mánuðunum nema hinum sjöunda, 
en hann var helgaður Dumuzi, bónda ástagyðjunnar Ishtar, var það 
hálfur Júuí og hálfur Júlí og merki hans var krabbi. 

Hinn fyrsta mánuð nefndu Kaldear “altari Bels,” og hefir víst 
átt að tákna sættina við guðinn eftir flóðið og var merki mánaðarins 
hrútur, er hefir átt að tákna það, að þá var hrúti fórnað á altari guðs- 
ins. Hver mánuður átti að vera undir vernd einhvers guðsins ; 
þannig stóð hinn fyrsti mánuður undir vernd þeirra Anu og Hel. 
Hínn næsta verndaði guðinn Ea ; hinn sjötta Ishtar, og hinn ellefta 
verndaði storma og þrumuguðinn Raman, o. s. frv. 

Þeir sem viija geta nú borið saman frásögur þessar um synda- 
íióðið í biblíunni og flóðsögur þessar frá Kaldeum, og moga þeir 
vera meha en lítið rangsýnir, ja-fnvel skyni skroppnir, ef að þeir 
viija ekki kannast við að þetta hlýtur ao vera sama sagan. 

Hér ber sögunum svo vel saman, að þæi 1 stundum eru alveg 
orðróttar, og í seinni sögunni — biblíusögunni — er öllum aðalatrið- 
unum haldið. Það er guð sjálfur sem kemur til beggja, Izdubar og 
Nóa, og segir þeim, að guð eða guðirnir hafi afráðið að eyðileggja 
alt líf. Þeir Nói og Izdubar eiga að smíða skip, til að bjargast í. 
Það er tiltekið hversu langt, hátt og breitt það skuli vera, sagt fyrir 
um bikunina meira að segja, um skepnur þær sem þeir skuli flytja 
út í það. Ástæðan til þess að guðirnir steyf'tu þessari eyðileggirg 
yflr menn og skepnur er á báðum stöðum tekin fram : það er spill- 
jng mannanna. Auk skepnanna, sem þeir eiga að flytja í skip þetta, 



— 104 — 


er talið upp með því nær sömu orðum alt skyldfólk þeirra, þjónar 
og þjónustukonur. 

Þegar alt var komið inn í skipið, var því lokað og sýnir það,að 
hvorug þjóðin, síst Gyðingar, hafa sjómenn verið. 

Skipið strandar á fjalii einu, á Ararat hjá Nóa, en Nizir hjá 
Izdubar. 

Hjó báðum kemur vatnið af himni ofan niður um hlerana og úr 
undirdjúpunum. 0g þegar skipið loks strandar, þá senda báðir út 
fugla þrjá, hvern á eftir öðrum, Izdubar dúfu, svölu og hrafn, en 
Nói hrafn og þrisvar sinnum dúfu. Svo þegar þeir koma út úr skip- 
unum, þá byggja báðir altari og færa fórnir guðunum. Svo gera 
guðirnir sáttmála við mennina upp á það, að þeir skuli aldrei fram- 
ar gera þetta,—það er eins og guðirnir liafi skammast sín fyrir það. 
Báðir setja upp boga, og það merkilega er, að það er sami boginn. 
í Nóa-sðgunni er það bogi guðs, regnboginn, er hann setur upp á 
skýin, en í Izdubar-sögunni er það bogi Anu, sem ástagyðjan Ishtar 
spennir upp í hæðunum. Ilvcrutveggja er útskýring fáfróðra manna 
á því, hvernig regnboginn hafi til orðið. 

Sjáið þér nú ekki vinir, íivað hún er sagan um syndaflóðið í 
biblíunni ? Hún er brot eitt, að eins lítið brot, úr sólarsögum Kaldea. 

Gyðingar eru miklu yngri þjóð en Kaldear, þeir bjuggu innan 
um Kaldea áður en þeir fluttu til Kanaanslands, þeir lærðu trúbrögð 
þeirra, svo týndu þeir miklu af þeim niður,. en margt festist þó í 
huga þeirra og kenningum. Af þessum sólarsögum týndu þeir mestu 
en þessa flóðsögu mundu þeir. Hún er lýsing eða skýring Kaldea á 
regntíma ársins, og ekkert annað. Sagan er miklu fullkomnari, 
miklu skáldlegri hjá Kaldeum en hjá Gyðingum. Enda voru Kald- 
ear miklu voldugri og ríkari þjóð og miklu mentaðri, en Gyðingar. 

Það var ekki furða þó að fornmenn hugsuðu mikið um sólina. 
Þeir horfðu á hana dagsdaglega, og hún var hinn máttugi kraftur 
er vakti líf alt á jörðunni. Þeir skildu ekkert í hvernig á því stóð. 
Þeir hlutu að hugsa sér hana sem máttuga veru eða máttugan guð. 
Þegar þeir litu upp til himins sáu þeir einlægt þennan skínandi guð, 
hann var einlægt á ferðinni dag eftir dag. Hann lilaut að vera að 
leita að einhverju. Og hin eðlilegasta hugsun, hin eðlilegasta skýr- 
ing, sem þeir gátu hugsað sér, var sú, að guðinn væri að leita að 
unnustu sinni, kvöldgyðjunni, með lienni gekk hannábeð á kvöldin. 
En þá átti hann í bardaga við óvini sína, guði myrkranna. 

En fyrir liinum árlega gangi sólar þurftu þeir að gera sér aðra 
grein, og hún kernur fram hjá Kaldeum í Izdubar-sögunum, og leif- 
ar af henni er Nóasagan. 



— 105 — 


Þessar sögur um sólarguðinn eru ákaflega margbreyttar, en all- 
staðar vora sögur þessar sagðar í öllum löndum og oft með litlum 
breytingum. Einhver af hinum fegurstu og elstu þeirra sýnir sólar- 
guðinn ungan, guðdómlegan, skínandi fríðan, og átti hann fyrir 
heitmey yndislega og máttuga gyðju. En fyrir tíma fram er hon- 
um bani ráðinn og stígur hann þá niður í ríki skugganna. En það 
á að tákna vetrartímann, hið sama og vötn dauðans eiga að tákna i 
Izdubar-sögunum. En dauði sólarguðsins á að tákna tíma þann, er 
geislar sólarinnar missa afl sitt, og eins og sigrast fyrir mátt kuldans 
og myrkursins. Gyðjan sem elskar sólarguðinn, er sjálf náttúran. 
Hún syrgir hann sáran og grætur sí og æ yfir honum látnum. En 
loks verka harmatölur hennar og grátur það, að hann (sólguðinn) 
vaknar aftur úr óviti þessu, er líktist dauða. Unnusta guðsins 
(náttúran) er ástúðleg, örlát og frjósöm, en í ekkjustandi sínu er hún 
föl og tekin og máttlítil. Frá sólarguðnum dregur hún líf sitt og 
fjör og næring. En meðan hún er ekkja og máttvana liggur sólar- 
guðinn bundinu fjötrutn óvinar síns, vetrarins eða dauðans. 

Þegar guðinn rís uþp aftur að vorinu og flnnur ástmey sína, þá 
verður brúðkaupsveisla mikil, ogerþað tími hátíða og helgihalda hjá 
öllum þjóðum. 


ATHUQASEMDIR 

VIÐ FYRIRLESTUR SÉRA N. SteINGRÍMS ÞORLAKSSONAR “Um GUUDÓM 
DROTTINS VORS JeSÚ KrISTS,” í ALDAMÓTUM 1891. 

Eftir JÓNAS KORTSON, Mountain, N. D. 

Niðurlag. 

Fl.: “Eins og hinn lifandi faðir sendi mig og ég lifl fyrir föð- 
urinn, eins mun sá lifa fyrir mig sem mig etur.” (Jóh. 6, 57). 

Sv.: Það hefir þótt hinn rammasti villudómur að óta menn. 
En þó veigrar Jóhannes sér ekki við að bera þhð á Jesú, sem Jó- 
hannes þó mest gumar af, hvað Jesús hafi elskað sig. Það má segja: 
“sjaldan er gott oflaunað nema illa sé.” Þegar söguritarinn er bú- 
inn að láta Jesú í tíu greinum stagast á, að “éta sitt liold og drekka 
sitt blóð,” þá segir hann .- “Margir af lærisveinum lians sögðu þá : 
hörð er þessi ræða, hver getur hlýtt á hana.” Svo lætur söguritar- 
inn Jesú éta alt ofan í sig í G3. v.: “Andinn er það sem lífgar, hold- 
ið gagnar tfl einskis; þau orð sem ég tala til ýðar eru andi og líf,” 



106 — 


Þessi Jóhannes (í 3. kap.) lætur Jesú kenna Nikódemusi í laumi á 
næturtíma. En þá er æðsti presturinn spurði Jesú að hans kenningu 
þá segir hann: “Jesús svaraði honum : ég hefi talað opinberlega 
fyrir heiminum; ég hefi ætíð kent í samkundunum og í musterinu, 
þar sem allir Gyðingar saman koma, og ekkert hefi ég talað í leyni, 
því spyr þú mig ?” Hver getur nú trúað sögum annars eins refs og 
þessi ritari er, að láta Jesú ganga út í dauðann með ósannindi á vör- 
unum ? Það hefir verið tilfinningarlaus lygari, hvort sem hann hef- 
ir verið iærisveinn Jesú eða ekki. 

Fl.: “Eg og faðirinn við erum eitt. Þó hér sé eiginlega talað 
um viijaeining og ekki verueining, þá er það sem gefið, að hin fuil- 
komna viijaeining sem hann talar um, er ómöguleg, nema fyrir 
henni liggi verueining.” 

Sv.: Því hefir guð getað átt barnið Jesú með Maríu konu Jós- 
efs, að til grundvallar hefir legið verueining fyrir þeim samförum. 
En því hratt þá hinn sérstaklcga innblásni Lútherhenniafguðastalli 
sem fölskum guði ? Því ef að guðs sonurinn er guð, þá hiýtur guðs 
móðirin að vera það líka. 

Fi.: “Hann segir við Gyðinga : ef þér þektuð mig þá þektuð 
þér og minn föður.” 

Sv.: Já, ef þeir hefðu þekt hugmyndir Jesú um guð, þá hefðu 
þeir þekt Jesú ímyndaða guð. 

FL: “Sá sem sér mig, hann sér þann sem mig sendi.” 

Sv.: Þetta er bull. Andi og maður geta ekki verið eins. 

Fl.: “Hann biður fyrir trúuðum lærisveinum sínum þannig : 
að allir séu eitt, eins og þú faðirinn ert í mér og ég í þér, svo að þeir 
séu eitt í okkur, svo að heimurinn trúi að þú hafir sent mig.” 

Sv.: Hvað þurfti Jesús að biðja fyrir trúuðum ? Þar eð guð- 
fræðin kennir að þeir geti rekið fjöllin á haf út (Matt. 21, 21) ; 
mundu þeir ekki geta látið heiminum sýnast hvað þeir vildu ? 

Fl.: “Hefir nokkur maður með ráði heyrst segja um sig og 
guð : faðirinn er mér meirí (5óh. 14, 28) ? Ilefir nokkur maður 
nema vitfirringur borið sig saman við guð og sagt: guð er meiri en 
ég ?” # 

Sv.: Var þá meira fyrir vitíirringsprestinn séra Níels að velta 
því við og segja: “ég er meiri en guð,” en að segja, að Jesús með 
vessinu setji sig jafnhliða guði ? Ef menn hafa nokkra tilfinuingu 
fyrir sannleika,, geta þeir lesið vessið og afþví séð, hvort Jesúsmeð 
þvi jafni sér við guð. 

FL: “Og svo hróp Tómasar : drottinn minn og guð minn. 
Það liefði verið afguðadýrkun af Tomasi að ávarpa Jesú Krist þann- 



— 107 — 


ig, það er greinilegt, ef hann hefði bara verið maður, og hvað hefði 
ekki Jesús gjört, ef hann þá hefði þagað yfir þessu ? Auðsjáanlega 
er hann ánægður með það, að hinn vantrúaðasti iærisveinn hans 
komst loksins til trúarinnar. 0g auðsjáanlega vill hann, að allir 
komist til þessarar trúar: játi sig sem drottinn og guð og tilb ðji sig 
vegna þess, að hann er guð blessaðnr um eilífð”. 

Sv. Hvar er sönnun fyrir því, að Tómas liafi átt við Jesú en 
ekki guð, sem hann þó sendi hrópið til ? Tii dæmis að það skyldu 
vera nokkrir menn á ferð og koma að manni rifnum af villudýri, 
dauðum, en séra Níels, sem einn í hópnum, skyldi í angistar með- 
aumkvun hrópa: “Ó, drottinn mínn, Jesús”, en allur mannhópur- 
inn segði: “Séra Níels kallar þá dauða manninn drottinn sinn 
Jesúm”. Skyldi séra Níels falla það vel ? Eg er hræddur um ekki. 
En kyrkjan var og er skyldug til að sýna þá staði, þar sem læri- 
sveinarnir kalla Jesú guð. Geti hún það ekki án vafla og útúi'- 
snúnir.ga, er hún grófasti lygarinn í heimi. 


Nú eru tilvitnanir fyrirlestursins í Nýjatestamentið á enda, og 
ég sloppinn úr því fúla dýki. En eftir er að sýna hvað biblían kenn- 
ir um guð og Jesú. Þá er maður fer gegnum gamlatestamentið, 
verða fyrir manni 26 staðir, þar sem ítrckjið er að guð sé einn, fyrir 
utan að það alt er eins guðs trúbók. Og eins í nýjatestamentinu : 
“Ear frá mér satan því skrifað er, drottinn guð þinn áttþú að tilbiðja 
og honum einum að þjóna.” — Það er merkilegt að flestir trúar- 
höfundar hafa legið úti á eyðistöðum áður en þeir boðuðu trú sína ! 
Alóses lá í 50 daga á Sinai meðan guð var að rita lögmálið. En á 
6 ðögum skapaði guð tilveruna. Spámennirnir voru útilegumenn. 
Jóhannes skírari lág úti og lifði á engisprettum.. Jesús lág fastandi 
úti meðal villidýra og djöfla í 40 daga. Muhamed lág úti til að fá 
vitranir. Jósep Smith lág úti til að fá mormónsbók til fullkomn- 
unar biblíunni; mun hann vera sá einasti er úti hefir legið fyrir 
‘ ‘náðarboðskapinn.” 

Hjá Matth. 27. segir : “Hrópaði Jesús á krossinum: guð minn 
guð minn, hví heflr þú yfijgefið mig.” Vill nú kyrkjan segja að 
guði finnist að hann hafl yflrgeftð sjálfan sig? En kyrkjan segirþá : 
gáið að því að hann var maður líka. Nú jæja, þá hefir manndóm- 
urinn einn liðið og dáið til freisunar heiminum, og guðdómurinn er 
þá einungis sem stáss. Hjá Mark. 10, er hann segir við hinn ríka: 
“hví kallar þú mig góðann ? enginn er góður nema guð einn.” Og í 
12. v.: “Þá kom til hans einn af þeim skriftlærðu, er heyrt liafði á 
samtal þeirra, og hversu vel að Jesús svaraði þeim ; liann spurði á 



— 108 — 


þe&sa leið: hvert er hið allra æðsta hoð ? Jesús mælti: það allra 
æðsta boð er þetta: heyr þú ísrael, drottinn vor guð er-sá einasti 
guð. Þar fyrir átt þú að elska drottinn guð þinnaföllu þínu lijarta 
og öllum þínum mætti; þetta er hið æðsta boð. Þá sagði hinn skrift- 
lærði: Ágætlega svaraðir þú, og satt er það, að ekki er guð nema 
einn og enginn nema hann. Þegar Jesú heyrði þetta skynsamlega 
svar hans, sagði hann við hann : Þú ert ekki fjærri guðsríki. -— 
Hjá Lúk. 48.: “Jesús svaraði honum og sagði: það er og skrifað, 
drottinn guð þinn skaltu tilbiðja og honum einum þjóna.’’ — RómV. 
27 : -‘Einum alvitrum guði sé, fyrir Jesúm Krist, dýrð um aldir 
alda.” — Kor. 3 : “Vitið þér ekki að þér eruð guðs musteri, ogað 
guðs andi býr í yður ? Hver sem skemmir guðs musteri, þeim mun 
guð hegna, því guðs musteri er heilagt og þetta musteri eruð þér.” 

Þrenningarkyrkja, er þér ekki mál að athuga hvað er sann- 
leikur ? 

Hjá Tim, 2. 5 : “Því einn er guð og einn er meðalgangarinn 
milli guðs og manna, maðurinn Jesús Kristur.” Þetta vogaði Páll 
postuli að kenna Tímóteusi þá er Jesús var vegsamlegur orðinn eft- 
ir ritningunum. 

Enginn þessara höfunda virðist hafa haft minstu hugmynd um, 
að Jesús væri guð. Þeir hefðu vist ekki dregið af honum guðstitil- 
inn- ef þeir hefðu haft n'okkra liugmynd um guðdóm hans; ella 
hefðu þeir verið hinir verstu svikarar og sannleiksfalsarar. En það 
er það sem mér sýnist þrenningarkyrkjan vera, og því hverjum 
þeim betur farið sem flýr hana. 


UM KRAFTAVERK. 


Áður fyrri, þegar menn vildu fá menn til þess að trúa einhverju, 
þá reyndu menn það ekki með því að sýna hvernig það væri mögu- 
legt, heldur komu þeir með eitthvað yfirnáttúrlegt, sem enginu gat 
skilið í. til þess að sanna með sögu sína. Og þá trúðu menn líka 
öllu, sem þeitn var boðið. Þess vegna eru kraftaverkin talín í biblí- 
unni, þau eru þar sett til þess að sam.a kenningar ritningarinnar, þó 
. undarlegt sé. Má vel vera að postularnir hafi trúað þeim, því að 
þeir voru ófróðir menn og þektu sáralítið lögmál náttúrunnar, enþað 
auðvitað sannar ekki hina minstu ögn gihli þeirra. Þessi kraftaverk 
hafa verið hjá öllum trúflokkum, og þegar lengra dregur austur í 
Asíu. þá verða kraftaverkin einlægt stórkostlegri og óhemjulegri. 



— 109 — 


Vér ætlum nú að láta yður fá sýnishorn af kraftaverkum þeim, 
sem Kristur átti að hafa unnið í hcrnsku sinni. Nýjatestamentið veit 
ekkert um hann þar til cr liann kom 12 ára í musterið, en það er til 
guðspjall eitt æfagamalt, írá tíma þeim sem hin guðspjöllin voru rit- 
uð, er segir frá bernslcu Jesú Ki ists og kaliast það : barndómsguð- 
spjall. Telur séra Heigi Hálfdánarson það í kyrkjusögu sinni hið 5. 
meðal ýkjurita (bls. 179), og nefnir það “guðspjall um barndóm 
frelsarans. Það er frumritað á Sýriensku. 

í því er sagt frá bernsku Krists, hvernig hann ólst upp, hvern- 
ig hann lék sér, og frá öllum kraftaverkum þeim sem hann gerði í 
bernsku sinni. Klerkar hafa ekki haft hátt um það guðspjall og 
ekki viljað taka það inn í hinar heígu bækur Nýjatestamentisins. 
En fyrir hvað ? Líklega af því að þeir hafa haldið að það myndi 
rýra gildi hinna bókanna. Sögurnar í því eru barnalegar og sak- 
leysislegar og vér getum ekki séð hvers vegna þetta guðspjall má 
ekki skipa sama sess og hin önnur. Það virðist hafa hinn sama sögu- 
lega sannleika við að styðjast og hin. Þau eru öll skrifuð meira en 
mannsaldri á eftir dauða Krists. Það sem menn hafa talið þeim til 
sannleiksgildis, er einkum kraftaverkin, og þau eru eins í þessu sem 
hinum. 

Kraftvaerkin í barndómsguðspjallinu eru einkum þessi: Þeg- 
ar María mey færði son sinn Jesúm fyrst í musterið, þá átti Símon 
gamli að sjá þar ijósstólpa mikinn og gladdist hann stórlega við. 
Annað kraftaverk skeði og þegar þ,tu María og Jósep fóru með son 
sinn til Egyftalands. Þá var þar skurðgoð eitt, og er þau hjónin 
nálguðust með barnið, féll skurðgoðið niður af stalli sínum og brotn- 
aði í sundur. Enn er hið þriðja. Þegar þau María og Jósep voru 
á ferðinni, varð fyrir þeim ræningjafiokkur, og er þau nálguðust, 
þóttust ræningjrrnir heyra ys mikinn og hávaða, eins og kæmi ein- 
hver voldugur konungur með nddaraliði, og heyrðust þeim lúðrar 
gjalla. Ui'ðu þeir svo hræddir, að þeir yfirgáfa herfang sitt og 
lögðu á flótta. — Af kraftaverkum þeim er sýna speki Krists, hefir 
barndómsguðsdjallið nokkur. Á einum stað er sagt frá því, er 
Kristur í musterinu, 12 ára gamall, skýrði fyrir kennifeðrunum lög- 
málið, og lýsti fyrír þeim göngu himinhnattanna. Taldi hann upp 
æðar og taugar allar í líkamanum, sagði hvernig sálin verkaði á iík- 
amann og margt annað sem enginn maður hafði áður vitað. Þá átti 
hann að segja móður sinni meðan hann lág í vöggu, að hann myndi 
krossfestur verða að 30 árum liðnum. Enn segir frá því er hann 
var á skóla sendur. og hafði þá þegar upp fyrir kennara sínum allar 
lexíurnar, svo að hann varð forviða og sagði: “Það er ætlan mín 



— 110 — 


að barn þetta hafl fæðst fyrir daga Nóa,” og snýr sér svo að Jósep 
og segir, “Þú liefir fært mér svein til kenslu sem liefir meiri þekk- 
ingu en nokkur kennari.” 

Þá eru kraftaverk þau, er hann sýnir vald sitt yfir náttúrunni, 
og er margt af þeim í þessu barndómsguðspjalli. Þar er meðal ann- 
ars sagt, að þegar María móðir Jesú ætlaði einu sinni að þvo klæði 
hans, þá lét hann vatnslind koma þar sem engin var áður. Af svita- 
dropum hans, er féllu á jörðu, óx upp balsamviður, og náði svo tré 
það vexti og viðgangi í landinu. Eitt skifti féil drengur einn lítill 
i ofn logandi. en með því að hann var í fötum, er gerð voru af reif- 
um Krists, þá sakaði eldurinn liann ekki. Kristur gerði og myndir 
úr leir af dýrum og fuglum, sem aðrir drengir. En svo gaf hann 
þeim líf svo að dýrin gengu en fuglarnir flugu. Eitt sinn var hann 
hjá litara nekkrum,og kastaði þá öllum klæðunum á eldinn í litunar- 
ofninum, en dróg þau svo út aftur og var hvort klæði með þeim lit 
sem litarinn vildi á kjósa. Yið smíðarnar hjálpaði iiann föður sín- 
um, og væri annaðhvort of stutt eða of langt hjá honum, það er liann 
var að smíða, þá lét Kristur það lengjast eða styttast, eftir því sem 
við átti. Eitt skifti var Kristur að leika sér við börn önnur, en móð- 
ir þeirra bannaði þeim að leika við Jesúm og faldi þau í ofni einum 
og sagði honum, að í ofninum væri ekki annað en kiðlingar. Þá 
skipar Kristur kiðlingunum að koma út, og jafnskjótt hlupu þar út 
kiðlingar og voru börnin þannig breytt í kiðlinga, en svo gerði hann 
þau aftur að börnum eftir beiðni móðurinnar, sem grátbændi hann 
að gjöra það. Einu sinni beit höggormur barn eitt, en Kristur skip- 
aði höggorminum að koma og sjúga eitrið úr sárinu og gerði högg. 
ormurinn það. Einu sinni var hann að sækja vatn í krukku fyrir 
móður sína og brotnaði krukkan hjá honum, en þá tekur hann vatn- 
ið upp í kirtil sinn og ber það þannig heim. 

Þá segir barndóms guðspjall þetta frá ótal iækningum Krists, er 
hin guðspjöllin geta ekki um. Einu sinni læknaði Kristur högg- 
ormsbit með því að anda á það. Það er sagt, að Júdas hafi leikið 
barnleikum við Krist, en sagan lætur djötulinn vera í Júdas þegar 
á barnsaldri og sýnir það sig í því, að Júdas er mjög gefinn fyrir 
að bíta alla sem hann nær til. Einu sinui var komið með Júdas til 
Krists og hafa þeir þá verið ungir mjög. Var Júdas settur við hlið 
Krists og tók þá, sem hann var vanur, að reyna að bíta hann. En 
Kristur sló hægri hendi hendi sinni á síðu Júdasar og læknaðist þá 
Júdas á augabragði, en Satan fór út af drengnum og hljóp burtu 
sem óður hundur væri. 

Þá eru enn kraftaverk, sem Kristi eru eignuð, bæði í nýja testa- 



— 111 — 


mentinu og guðspjalli þessu, sem frá siðferðisleg sjónarmiði er vafa 
samt hvort að eru réttmæt, svo sem þá er hann bauð fíkjutrénu að 
visna eða djöflunum að fara í svínin. Af þesskonar kraftaverkum 
er heilmikið í þessu barndóms guðspjalli. Eitt var það er drengur 
einn datt af hestbaki og dó en Kristur var sakaður um dauða hans. 
En þá skipar hann hinum dauða að tala og bera af sér áburð þann. 
Þá eru og í barndómsguðspjallinu ýmsar sögur um það er Kristur 
á unga aldri sló menn með blindu eða gjörði þá blinda. Eins átti 
hann að deyða bæði börn og fullorðna menn, er honum þótti við. 
Einu sinni var hann sendur á skóla oglét þá illa, svo að kennarinn 
ætlaði að slá hann, en þá lét Kristur hönd hans visna og dó hann af 
því kennarinn. I annað sinn kom drengur hlaupandi móti honum 
og rakst á hann svo að Kristur félj. Við þessu reiddist hann og 
sagði: “Eins og þú hefir felt mig svo skaltu og sjálfur falla og 
aldroi rísa á fætur.” Og féll þá drengurinn til jarðar og stóð aldrei 
upp síðan. Þetta og því umlíkt var svo alment, að guðspjallið læt- 
ur Jósep segja við Maríu: Upp frá þess skulum við eaki láta hann 
fara út úr húsinu, því að allir deyja, sem honum líkar illa við. 

Þegar ver nú förum að hugsa út í þessar frásögur, þá verður 
oss fyrst fyrir að spyrja sjálfa oss: “Er þetta nú satt? Eru allar 
þessar sögur, sem hér eru upp taldar um Jesúm, sannar?” Og ég 
held að fáum muni blandast hugur um það, að þær ern það ekki, 
þær eru tilbúningur. En hverr vegna hefir kirkjan ekki tekið þetta 
guðspjall giit sem hin önnur? Augsýnilega af því að kirkjan hefir 
fundið það, þó að trúin blindaði menn þá að miklu Ieyti, að sögurn- 
ar voru þannig lagaðai - , að þær eyðilögðu og að engu gjörðu virð- 
inguna fyrir Kristi. Þær hinar seinustu sem ég sagði frá, sýndu 
þar að auki Krist grimman og heiftarfullan, er hann deyðir _ menn 
fyrir litlar og engar sakir; hann sem þeir sögðu að kominn væri til 
þess að frelsa, hann er hér iátinn de\ ða að gamni sínu eða í heínd- 
arskyni. Kirkjan heflr því aldrei viðurkent þetta guðspjall. En 
hvemig stendur þá á því? Það er til orðið á líkan hátt og hin. 
Löngu eftir dauða Ivrists, fara menn að safna sögum um hann, sem 
gengið hafa manna í millum. Trúin á hann sem mikinn og guð- 
dómlegan hedr þá verið farin að útbreiðast, og þessir fjarska fáfróðu 
áhangendur trúar þeirrar hafa farið að týna til allar þær sögur, sem 
á einn eður annan hátt sýndu, að hann hefði guðdómlegt vald. En 
nú var ekkert- sem sýndi eins vel guðdómlegt vald, eins og sögur 
þær, sem létu hann nafa vald yíir lífl og dauða, létu hann geta lífg- 
að og deytt eftir vild sinni; og sökum þess og eins hins, að þeir 
þessir sögusafnendur, hafa ekki staðið á neitt háu stigi í siðferðis- 



— 112 — 

legu tilliti, þá hefðu þeir ekki yerið svo vandir að sögum þeim, sem 
þeir iiafa tekið inn í guðspjallið; rfialhugsanin hjá þeim var að sýna 
þnð, að Kristur væri yflrn&ttúrlegúr, að hann væri guð. 

En livað getum vér nú lært af þessu? Vér sj&um hér samt.ýn- 
ing af æflatriðum úr lífi eins hiBS mesta ágætismanns, sem jörðin 
heflr borið, og þessi samtýningur heflr augsýnilega ekkcrt við að 
styðjast; það eru sögur, sem eru týndar saman hér og livar og að 
líkindum allar tilbúnar og þó var Jietta oinu sinni eitt af guðspjöll- 
um þeim, sem menn trúðu. Það fara að ijúkast upp á oss augun og 
vér förum að renna grun í hvernig hin guðspjöllin hafi til orðið; þau 
eru samsafn af sögum, sem gengið hafa um þennan mikla og ágæta 
kennara, læknir og trúarhöfund; þær eru að mörgu leyti góðar og á- 
gætar þessar sögur, en vér megum vara oss á því að gefa þeim ekki 
guðdómlegt gildi. Hér sjáum vör kraftaverk, ótal kraftaverk, en 
þó geta þau ekki sannfært oss uro, að guðspjallið sé guðdómlegt. 
En getur þá nokkurt kraftáverk sannað nokkurn skapaðan hlut? 
Vér höfum ótal kraftaverkasögur- um aðra trúarhöfunda á austur- 
löndum og erum þó ekki trúaðir á þau. Kraftaverk geta elcki sann- 
að neitt af þeirri einföldu ástæðu, að það er ómögulegt að sanna 
nokkurt kraftaverk. Þau eru hugarsmíði vankunnandi manna. Það 
eina stóra kraftaverk sem til er, það er sköpun beimsins og viðhald 
hans eftir föstum lögum, sem aldrei að eilífu breytast, og þetta 
kraftaverk, sem vér dags daglega horfum á, það útilykur og gjörir 
ómöguleg öll önnur kraftaverk, því að þau verða þá brot á móti iög- 
um alheimsins, brot á móti lögum guðs. 

Það er og annað, sem vér verðum að aðgæta, en það er það, að 
rýra ekki tign og göfgi annars eins ágætismanns eins og Krists með 
því, að trúa því að hann færi að gjöra kraftaverk. Það eru kenn- 
ingar Krists, það er líferni hans, sem gjörir hann að heimsins stæðstu 
og bestu persónu. Hann þarf ekki að beita brögðum til þess, hann 
þarf ekki að brúka töfra til þess, heldur að benda mönnum á sann- 
leikann að sýna mönnum dygðina'að minna menn á skylduna, þar 
kemur fram það sem vér getum kallað guðdómlegt hjá honum, þar 
sjáum vér það, sem vér eigum að íifa eftir. 


Gefið út af Únítarasöfnuðinum í Winnipeg. 
Ritstjóri : Magnsjs J. Skaptason. 

686 Alexander Ave. 

Féhirðir og afgreiðslumaður : Magnús Pétursson. 
709 Alexander AVe. —• Box 8C5. 


Heimskringla Prtg. & Publ. Co. 




